ઇ નેત્રહોન પુરુષો અને હાથી 


હિહિઝ ઝા છૂટથી, 
છિ ટ કીસ હહ 





એક સમયે ભારત માં છ આંધળા પુરુષો રહેતા હતા. એમણે 
હાથીઓ વિષે સાંભળ્યું જરૂર હતું, પણ આંધળા હોવાને 
કારણે એમણે હાથીઓ ક્યારેય જોયા ન હતા. 


એક ધ્વિસ તેઓ રાજા ના મહેલ માં ગયા અને એમણે એક 
હાથી ને અડી ને મહેસૂસ કયો. દરેક ને ખાતરી હતી કે એણે 
હાથી ને બરાબર જાણ્યો છે પણ હકીકત માં હાથી કેવો હોય 
છે એ એમાંથી કોઈ ને ખબર ન હતી. 


ઇ નેત્રહોન પુરુષો અને હાથી 
લિલિયન ક્વિગ્લી 
ચિંત્ર :જેનિસ હોલેન્ડ 








ઘણા સમય પહેલા ભારત માં છ આંધળ। એક સાથે રહેતા 
હતા. તેઓ ભારત માં રહેતા હતા, એટલે હાથીઓ વિષે 
સાંભળ્યું હતું. પણ અંધ હોવાને કારણે એમણે હાથી ક્યારેય 
જોયો ન હતો. 













અંધ લોકો ના ધર ની પાસે જ રાજા નો 
મહેલ હતો. રાજા બધા નો શાસડ હતો. 





રાજા ના મહેલ માં ઘણા હાથી હતા. 


"ચાલો આપણે રાજા ના મહેલ માં હાથી જોવા 
જઇયે," એક અંધ માણસે કહ્યું. 


"હા, ચાલો જઇયે," બીજા બધા એ સુર પૂરાવ્યો. 


#&- 


પછી એક ઉનાળા ના ધિવસે એ છ અંધ પુરુષો મહેલ 
માં ગયા. તેઓ એક બીજા ની પાછળ ચાલ્યા. સૌથી 
નાનો અંધ એમનો નેતા બન્યો. 


11101111000...) 


ડુ 





બીજા આંધળા એ નેતા ના ખભા પર 
હાથ મુક્યો. દરેક આંધળા એ એની 
સામેના ના આંધળા ના ખભા પર હાથ 
રાખ્યો. 





એ છ આંધળા નો એક મિંત્ર એમને મહેલ માં મળ્યો. 
પાસે ના આંગણા માં જ એક હાથી ઉભો હતો. 





ન છએ આંધળાઓ એ હાથે થી હાથી નો સ્પર્શ 
કર્યો. 


પહેલો આંધળો હાથ થી હાથી ના પડખા ને અડ્યો. 
"કેટલું સુંવાળું! હાથી એક દીવાલ જેવો હોય છે." 


ચોથો આંધળો હાથ લંબાવી હાથી ના પગ ને 
અડયો. 


ણ "કે લ લાંબો! હ થી કોઈ ઝાડ જેવો છે.' 


પ. 
મી 


જ 








ક 
4 ૪ 





પાંચમો આંધળો હાથ લંબાવીને હાથી ના કાન ને 
અડયો. 


"કેટલો પહોળો! હાથી એક પંખા જેવો હોય છે." 


બીજો આંધળી હાથ લંબાવી હાથી ના સૂંઢ ને અડયો. 
"કેટલી ગોળ! હાથી એક સાપ જેવો હોય છે." 





ત્રીજો આંધળો હાથ લંબાવી હાથી ના દાંત ને અડયો. છઠ્ઠી આંધળો હાથ લંબાવી ને હાથી ની પૂંછડી ને 





"કેટલો ધારદાર! હાથી ભાલા જેવો હોય છે." અડ્યો. 
સટ "કેટલી પાતળી! હાથી એક રસ્સી જેવો હોય છે." 
ન્ટ દ જ સારદ... 00 પ 
શ અડ..." દ ક ન્વ હ 
ટ જજ ષક ક જાન” મે. 
દ ન પ મડ..”* 


ક 
૧૫૧%૫૧-૬૨ ૬ ૬:૬૫ 


ર 











31317: 32 4૨52 "તમે અહીં થોભો, હું તમારે માટે પીવાનું પાણી લાવું છું." 
છ આંધળા એક મોટા વૃક્ષ ની છાયા માં બેસી ગયા. 


"જ્યાં સુધી તમને આરામ ન થાય ત્યાં સુધી તમારે તાપ 
માં નહીં જવાનું," એણે કહ્યું. 


બેઠા-બેઠા છ આંધળાઓ હાથી વિષે વાત કરવા લાગ્યા. 


1 ફર 
કે એ... ૪ 


જી-ત0ણમ 


એ ઇઅંધનો મિત્ર એમને એક 
બગીચા માં લઈ ગયો. બધા થાકેલા 
હતા. એ એક ગરમ ધિવસ હતો. 








"હાથી એક દોવાલ જેવો છે," પહેલ। અંધ વ્ય ક્તિ એ કહ્યું. 


"એક દીવાલ," બીજા એ કહ્યું. "તું પોટો છે. હાથી એક 
સાપ જેવો હોય છે." 


ન%:%9 '- 
ત મ - જ 
“રૂ” ચો 
દ ૨/૭ ઝી 
જ જ 
હિ 9:.% 


"એક સાપ?" ત્રીજા અંધે કહ્યું. 
"તું ખોટો છે. હાથી એક ભાલા જેવો હોય છે.' 


"એક ભાલો?" ચોથા એ કહ્યું. 

"તું ખોટો છે. હાથી એક વૃક્ષ જેવો હોય છે." 
"એક વૃક્ષ?" પાંચમા અંથે કહ્યું. 

"તું ખોટો છે. હાથી એક પંખા જેવો હોય છે." 
"પંખો?" છઠ્ઠા અંધે કહ્યું. 

"તું ખોટો છે. હાથી એક રસ્સી જેવો હોય છે." 





હાથી કેવો હોય છે એ વિષય પર એ છ આંધળા 
સહમત ન થઈ શક્યા. દરેકે બૂમ પાડી. 






"એક વૃક્ષ!" 


"ઓક દીવાલ!" 





"પંખો!" 


"એક સાપ!" 





"એક રસ્સી!" 
"ઓક ભાલો!" 








થોડી વાર માં એ અંધ માણસો નો મિત્ર 
પાણી લઈને પાછો આવ્યો. 


આ સમયે એ લોકો ની રાડારાડી થી રાજા જાગી 
ગયો. 


એણે બહાર જોયું અને એના આંગણા માં નીચે છ 
આંધળા માણસો ને ઉભેલા જોયા. 


"થોભો!" રાજા એ કહ્યું. 


છ આંધળા લોકો એ રાજા ની વાત સાંભળી. 
છાયા માં આરામ કરતા એમણે ઠંડુ પાણી પીધું. 
પછી એ આપસ માં ચુપચાપ વાતો કરતા રહ્યા. 








છ આંધળા લોકો એ બૂમબરાડા બંધ કર્યા. 
એમને ખબર હતી કે રાજા બુધ્ટિમાન હતો. 
એમણે એની વાત સાંભળી. 


રાજા ધ્યાળુ સ્વર માં બોલ્યો. 
"હાથી એક મોટું જાનવર છે. 


પ્રત્યેક વ્યક્તિ એ એના કેવળ એક ભાગ ને જ હાથ 
લગાડયો છે. 


તમારે હાથી ના બધા અવયવ ને એક સાથે રાખવા પડશે, 
ત્યારે તમને ખબર પડશે કે હાથી કેવો હોય છે." 








"રાજા સાચો છે." 


"આપણા માં થી પ્રત્યેક વ્યક્તિ હાથી ના ઠક્ત એક 
અવયવ ને જાણે છે." 


"આખા હાથી ને જાણવા આપણે એના બધા ભાગો ને 
એક સાથે રાખવા પડશે." 


છ આંધળા લોકો આંગણા માં થી બહાર નીકળ્યા. 
સૌથી નાના આંધળા એ એમની આગેવાની કરી. 
બીજા આંધળા એ નેતા ને ખભે હાથ રાખ્યો. 


દરેક આંધળા એ સામે ના આંધળા ને ખભે હાથ 
રાખ્યો. 


એ એડ ની પાછળ એડ પોતાના ઘરે ચાલ્યા ગયા. 





